Y GROES. 


'Rwy'n caru croes fy Arglwydd Dduw; 
Ymdrechaf fyw'n wastadol 

I'r Iesu glân oddefodd loes 
Ar bren y gvoes mor rasol, 


Dros fryn y groes y gwelaf 'nawr 
Hardd doriad gwawr trugaredd, 

I loni'r truan sydd ar lawr 
Mewn tV'wllwch mawr yn gorwedd, 


Canolbwnce mawr trefniadau'r Ior, 
Prif bwyntei gynghor boreu, 

Oedd gwaith yr Iesu ar y groes 
Yn myn'd dan loes ein beiau. 


Daeth arno bwysau beiau'r byd, 
Ynnghyd a llid gelynion, 

Pwy all amgyffred faint oedd cur 
Yr Addfwyn pur dan hoelion ! 


Atdyniad rhyfedd sy'n y groes, 
D)n oes'r ol oes i garu, 

A byth-ryfeddu'r anwyl Un 
A roes ei Hun i'n prynu. 


Pregethu'r groes a'r aberth drud 
Enilla'r byd ryw dd'wrnod, 

I roi ar Grist ei hyder llawn 
Am farw'n iawn dros bechod, 


Trwy rinwedd angeu'r Iesu eu 
Cadd oesau fu eu cadw ; 

Yr oesau hen a'r newydd rai 
Wnant gydfawrhau ei farw, 


Gorfoledd oedd gan Abraham 
Wel'd dydd y dinam Iesu; 

Ac wrth ei wel'd o bell drwy ffydd 
Gwnai ddedwydd lawenychu, 


A hen frodorion Gwynfa fry 
Yn ddedwydd lu mewn purdeb 
Chwenychant edrych tua'r groes 
Trwy oesoedd trag wyddoldeb. 


Fe fydd y nefoedd oll ar dan 
Mewn uchel gân o foliant 
Am godi myrdd trwy'r groes i'r lân 
I lwyfan hardd gogoniant. 
Caerdydd. WM. DAVIES (Cymru Fydd). 





